


የካቲት 


አካለወልድ -- የቀለም ቀንድ 


“ይማሯል እንደ አካልዬ 
ይዋጓል እንደገብርዬ” 


የአፄ ቴዎድሮስን ዜና መዋሰዕል ስናገላ 
ብጥ ከወ፲ት5ኣርነቱ ጋር በመንፈሳዊ ትም 
ህርትም የማይናቅ ዕውቀት እንደነበራ 
ቸው እናያለን ። ለአገር አንድነት መታ 
ገሉ እንዳለ ሆኖ ከጐራ መልስ አደባባይ 
መቀመጥ ለድሮ መሪዎች ልምድ ነበር። 
አፄም “ድሃ ተበደለ ፤ ፍርድ ተጓደለ” 
ሲባሉ አደባባይ ያስችላሉ ። ከሳሽ -- 
ተከሳሽ ሲቀርብ ፥፡ ማስረሻው ሲመረ 
መር የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ከአደ 
ባባይ አይጠፉም ነበርና ከፍትሐ ነገ 
ሥት አንቀጹና ምሥጢሩ እየተጠቀሰ 
ሲነገር አፄ ፍርድ የሚሰጡት በዚሁ 
መሠረት ነበር = ታዲያ በዚህ ው 
ከሠለጠኑት ከፍተኛ ምሁራን መካከል 
አንዱ መምህር አካለወልድ ሠርፀ ድን 
ግል ነበሩ ። ለሁለት ዓመታት ያኸል 
ከአፄ ቴዎድሮስ ፤ ከአደባባይ ሳይለዩ 
ቀጥትኛ ፍትሕ እንዲሰጥ አድርገዋል ። 
አፄ በአካለ ወልድ የምሥጢራቸው 
ርቀት በዕውቀታቸው ምልዐት ተደን 
ቀው “ይማሯል እንደ አካልዬ ፤ይዋጓል 
እንደገብርዬ” ብለው አወደሷቸው ። 
ገብርዬ የአፄ የጦር አዛዥ ጀግና መሆና 
ቸው ተደጋግሞ ተነግሯል ። ስለአካለ 
ወልድስ? 

በአባታቸው መንዜ በእናታቸው 
መርሐ ቤቴ የሆኑት ዕውቁ የቀለም ሰው 
መምህር አካለ ወልድ በ1824 ተወለዱ። 
እስከ 12 ዓመታቸው በናት አባታቸው 
ቤት እየተማሩ አደጉ ። ከዚያ በኋላ 
አንድ መነኩሴ አስከትለዋቸው ወደ 
ዋድላ ደላንታ ሄደው ቅኔ መማር 
ጀመሩ። ከዚያም ቅኔ ከነአገባቡ 
ጨረሱ። የቅኔውን ምሥጢር ለማስፋ 
ፋት ስላሰቡ ብዙ ተማሪዎች አስከት 
ለው ጐንደር ወረዱና በዮሐንስ ወልደ 


ሚያዝያ ፤ ግንቦት ፡ ሰኔ 1983 





ነጐድጓድ ደብር ጉባዔ ዘርግተው ተቀ 
መጡ ። ወደ መተማ እየተመላለሱ 
መጸሕፍት ብሉያትን ተማሩ ። 

አካለ ወልድ የቀለም ቀንድ ሲሆኑም 
ትምህርት የሚጠግቡ ስላልነበሩ ጉባ 
ዔው እንደተዘረጋ እሳቸው አጣጣሚ 
ሚካኤልና እልፍኝ ጊዮርጊስ እየሄዱ 
መጸሕፍት ሐዲሳትን ተማሩ ። መንገዱ 


ከዘለሌ ዘግንፍሌ 





ራቅ ስላላቸው ሐመረ ኖኅ ሠለስቱ 
ምዕት ደብር ገብተው ተቀመጡ። ከሸዋ 
ተወስደው ጐንደር ይኖሩ ከነበሩት ከን 
ጉሥ ምኒልክ ጋር የተዋወቁት በዚያ 
ወቅት ነበርና ይጠይቋቸው ነበር ። 
የጐንደር ሊቃውንትም ደብረታቦር እየ 
ወጡ አኔ ቴዎድሮስን ይጠይቁ ነበርና 
መምህር አካለወልድም አብረው እየ 


23 


ስር 





#ዳ. በመጠየቅ ተዋውቀዋል |1አ፤! ባባ 
የቸውም እየተገኙ ፍትሐ ነገሥት የፈተ 
ቱት በዚያ ወቅት ነበር የ“ ዖህ"ህ(: 
ትምህርት የተከተተላቸው አንቀጺና 
ክፍሉ የት ልሆን? የማለት ችግር የተወጦገ 
ደዴላቸውጡ ነበሩና መጽሐፉን 
ገልጠው ሲሆስረዷኗቸው ቴዎድሮስ ይዩ 
ነቁ ነበር ። በመግቢሆውጦጡ ላየዮ የተነበበ 
ውን ስንኝ በአጭሬ ግጥም የገጠሙላቸ 
ውም ለዚሁ ነበር ። 
አፄ ቴዎድሮስ አገርን አንድ ለማድ 
<ግ ሲማስኑ ሲወጦጡ ሲጦርዱ ! የግል 
ክብርና ዝና የተጠናወታቸው ጾ፻ግሞ 
እሳቸው የካቡትን ሲንዱ የጭካኔ 
ስይፍ ሲመዘዝ መምህር አካለ ጦልኩ 
ይመክሩ ነበር ። መቅደላም በገቡ ጊዜ 
አካለወልድ አብረው ነበሩና አፄ ተበሳ 
ጭተው ስውን ሲጣሉት ሲመለከቱ ከዐ 
ምባው በሌሊት አምልጠው ጐጃም 
ገቡ። ከፀዐምባው ሲወጡ “ከገሞራ 
ኃጅል የበለጠ ኃይል ያለህ እግዚአብ 
ሔር ለቴዎድሮስ በጎ ልብ ለሕዝቡም 
ሰላም ሰጥተህ ይቺን አገር ጠብቅ” 
የሚለውን መውደስ ተቀኝተው ነው ። 
መወድሱ ባጭሩ የቀረ እንጅ በዚህ 
ጸሐፊ እጅ ተሟልት አልገባም ። 
. 'አፄ ቴዎድሮስ በመቅደላ ራሳቸውን 
ሲገድሉ በእሥር ስም ከዓምባው ውስጥ 
የኒበረው እሥረኛ ሁሉ ሲለቀቅ ምኒል 
ክም ተለቀው ነበርና ወደ ሸዋ ተመል 
ሰው ከንጉሥ ምኒልክ ጋር ተገናኙ ። 
ማረፊያ ይሆናቸው ዘንድ የቁንዲ ጊዮር 
ጊስን ደብር) ሰጧቸው ። በኋላም ፍር 
ኩመ ኪዳነ ምህረትን ሾሟቸው ። 
አፄ ዮሐንስና ንጉሥ ምኒልክ በሥል 
ጣን ግፊያ ተቀያይመው ነበርና ሁለቱ 
ንም ለማስታረቅ ምኒልክን ተከትለው 
ወደ ቦሩ ሜዳ ከሄዱት ሊቃውንት አካለ 
ወልድ አንዱ ነበሩ እርቀ ሰላም 
ከወረደ በኋላ ዮሐንስ ባደረባቸው መፍ 
ቀሬ ክርስትና የወሎን የወቅቱ ባላባቶች 
አጥምቀን ባንድ ሃይማኖት እናቁም 
ብለው ለመነሣት ሲሞክሩ “ታላቁን 
ቴዎድሮስን ባጭር ያጣናቸው ብዙጊዜ 
የሰው ምክር ስለማይሰሙ ነበር ። አሁ 
ንም ያ ስሕተት እንዳይፈጠር መጀመ 
ሪያ እናስተምር ፣ በኋላ እናጥምቅ” 
ብለው ሐላብ አቀረቡ ። ይሁንና የን 


ፀወ) ነነ 


የካቲት 


ኦዞሠ* አሳብ ”ተባይነት አግኝቶት “ክዚህ 
ወጻህ ወልደማሣርያም |ዚህ ወዲህ ” 
እየ ባለ በው።.,. ቀተርኾ በኃይል ሰዎት 
ተ”ጠከነምተቀቸል ። ይሁንና አፄ ዮሐንስ 
ራሳቸዉ መሐጠመጦሮ” አባ ሻንቆን “ራስ 
ሚካኤል” ይቦማመጮ አባዋጠውን ፤“ራስ 
5ነይኞለ ማግኝርያም” አሰነተው ክርስትና 
በግንሣ፡፦ቸው የአካለ ወልድን የተሁለ 
ጻሬ. ! የታቃሎ ! የአጋርፋ ፤ የአልቦ ኮ፤ 
የለጋምቦ ቦረና ሰበካ አድርገው መደቢ 
ቸጡ ። ለንጉሥ ሚካኡል ሰባክ, እንዲ 
ሆኑ የተሾኮመጮ መጦምህር ግርማ የተባሉ 
ሌላ ሊት ሀገረ ስብ|ታቸው ወረሂመኑ 


ዓበይ ቤት ፤ አሊ ቤት አድርገው 
መ”ፍቡ። 
መምህር አካለ ወልድ ደሴ ከተማ 


ማርያምን ቤተክርስቲያን ተክለው ደቀ 
በየቦታው እየተዘዋወሩ 
ስብከት ጀመሩ ። በዚህም ቀንቷቸዋል ። 

ንጉሥ ምኒልክና ንጉሥ ተክለሃይማ 
ኖት የእምባቦ ጦርነት ባደረጉ ጊዜ አፄ 
ዮሐንስ እጅግ አዘኑ ። ምኒልክ ተክለሃይ 
ማኖትን ድል አድርገው ፤ እንዲያውም 
ማርከዋቸው ሲመለሱ በቶሎ ይፍቱ ፤ 
በዋስ ተከባችሁ ቦሩ ሜዳ እንድት 
መጡ” ብለው ላኩባቸው ። ትእዛዙ 
ተፈጸመ ። ሁለቱ ንጉሦች አፄው ወዳሉ 
በት ቦሩ ሜዳ መጥተው ከረሙ። ጊዜው 
መስከረም 101876 ነበር ። ተክለሃይማ 
ኖት ቦሩ ሜዳ ምኒልክ ሦስ ገደል ከር 
መው ነበር ። የአፄ ዮሐንስ መኖሪያ 
ከሆነው ቤተ መንግሥት አጠገብ ከሌ 
ሊቱ አምስት ሰዓት ከቤተ መንግሥቱ 
ዙሪያ ብርሃን ሰፍኖ ታየ ። በዙሪያው 
ያሉ ንጉሦችና ጳጳላት የአፄ ዮሐንስ ቤተ 
መንግሥት ተቃጠለ ብለው ተሰበሰቡ ። 
ይሁንና ብርሃኑ ብርሃን እንጅ የቃጠሎ 
ጠባይ ያልተጠናወተው ስለሆነ ሕዝቡ 
በጣም ተደነቀ ። አፄም ይህ ቤተመንግ 
ሥት የአንድነትህና የሦስትነትህ መነገ 
ሪያ ቤተመንግሥት ይሁን ብለው 
አዘዙ። በአራቱ ማዕዘንም ጳጳሳቱና 
እጨጌው ቆመው ባረኩት። የቦታውም 
ስም “አበራ ሥላሴ” ተባለ ። በኋላ ቦሩ 
ሜዳ ተባለ ። የግምጃ ድንኳናቸውን 


መዛሙርቱም 


ከቤተ መንግሥቱ ውስጥ አስተክለው 


ደብር ይሁን ብለው አስደብረው ከአከበ 
ሩት በኋላ “ቦሩ ሜዳ ለርስዎ ይገባል” 


ብለው አካለ ወልድን ሾሶሟቸው። ጥብቅ 
አደራም ሰጢቸው። 

አፄ ዮሐንስ የወለ" እስላም 
ክርስቲያን ይሁን ብለው ባወጁ ጊዜ 
አካለ ወልድ ተቃውዎምዋል ። "እኒህ 
ሰዎች ከዓመታት በፊት ክርስቲያኖች 
ነበሩ ። ይሁንና ሌላ ኃይል መጣና ወደ 
እስልምና መለሳቸው # ታዲያ አሁንም 
የያዙት እምነት አይጠቅምም ብለን 
አስተምረንና አሳምነን መመለስ አለ 
ብን እንጅ በኃይል እምነት ተቀበል 
ብለን ማስገደድ ጥቅም  ፪ለውም” 
ብለው ያቀረቡት ሐሳብ ተቀባይነት 
አልነበረውም ። መምህር አንድ ሰው 
ከአንዱ ሃይማኖት ወደ ሌላው ሊዛወር 
የሚችለው ይህ ይጐዳኛል ፤ ይህኛው 
ይጠቅመኛል ብሎ ዐውቆ ፦ ተመራ 
ምሮ በሚወስነው እንጅ በማስፈራራ 
ትና አካል በመፎነን እምነትን ማስፋ 
ፋት ተገቢ አለመሆኑን ደጋግመው ለማ 
ስተማር ብዙ ደክመዋል ። 

ንጉሥ ሚካኤል የቦሩ ሜዳን ሥላሴ 
ቤተክርስቲያን እጅግ አሳምረው ካሠሩ 
በኋላ ለስሜ መጠሪያ ለሥላሴ መከበሪያ 
ይሁን ብለው ከወርጠያ ዐባይ ደጋ የሚ 
ባል ታላቅ ጉልት ሰጡ ። በንጉሥና 
በአካል ወልድ መካከል የነበረው ፍቅር 
ለትንግርት ነበር ። የሚያስተዳድሩት 
ደብር ጉልቱና የገቢያው ቀረጥ ሰፊ 
ቢሆንም ከ500 በላይ የሚሆኑ ተማሪ 
ዎች በአዳሪነት እየበሉ ፡ ይጠጡና እየለ 
በሱ በነፃ የሚኖሩበት ወቅት ነበር ። 
ከየቦታው የሚስበሰበው ሀብት በሙሉ 
የማኅበር እንጅ መምህር ከግላቸው የሚ 
ያስቀምጡት አልነበረም ። 

በቦሩ ሜዳ ሥላሴ ጉባዔ ተዘርግቶ 
ይነገር የነበረው ትምህርት ሙሉ ነበር። 
እነዚህም አራቱ ጉባዔያት እየተባሉ 
ይጠሩ የነበሩ ብሉያት ፡ ሐዲሳት 
ተለመ ር መጽሐፈ መነኩላት ፡እን 
ዒሁም ሁለቱ ታላላቅ ክፍሎች የሚባ 
ሰ ችፍ ኤላ 
ኸልና የሌላም ር ቁር ፥ 
25 ርር 9 ገጸ በረከት የአገ 
ርት' በዘመኑ ነ የአብነት መናብ 
ተሰውረዋል ። ሩረስው ከባድ ቸኔፈር 
ዘመነ መው ት ቼር የች 

ት ለተወሰነ ጊዜ ከባድ 


ሚያዝያ ፣ ግንቦት ፡ ስኔ 1983 


የዩግዓኗ 


ኮገር ደርሶ ጸሐፌ ጉእዛዝ ገብረ ሥ'ላሲ 
እንደገለጡት በስተወሰነቦ› ሰ(” ሰ()) 
እስከመብላት ጾፍርሶ ነበር ሦኒልነነ 
ባላቸው ፀቅሦ ጐተራቸውን ለሕዝብ 
ነላፍት አፍርገሙጡ ሥቱነን |1ስ በነ.፤ 
ቸው ሌላ ከሞት የተረፈው ጠንክር 
እንዲሠራ አርአየ ጮመሆናቸጡን የገል 
ጣሉ ፡ በዚያ ስዓት የአራቱ ጉባዒያት 
መምህራን (የአብነት ጦንበሮችነ፣ እንዲ 
ሁም የቅአ ፡፥ የድጓና የአቂቋም አብነቶች 
1(ዮጥዋፋት የተረፉት ቦሩ ሜዳ ነበርና ለአገ 
ይኮ ቅርቤ የመምህር ጉባዔ ባለውለ.፦ 


ህኖ ተገኝዢቲል ። ከችግር ተርፈው ትርስ 
/“ግክጥነ የቻሉት ሊቃውንት . 


1 የብሉያት መምህራን በተለይም 
በቦሩ ሜጻ ሥላሴ ጉባዔ ዘርግተው ያስተ 
ምሩ የነበሩት መምህር ፊላውዎስ 
አለታ ጦልጀ ማርያም ፣፥ አለቃ ካሣ 
የአብርሃ - የአጽብሒሕ ገዳም ፡ መምህር 
ኪርሮስና አለቃ ኢያሱ ናቸው ። 

2. የሐዲሳት መምህራን መምህር 
ወልደ ሚካኤል የዜና ማርቆስ ፦ አለቃ 
ወልጆሯ ማርያም ፡ አቡነ አብርሃም ፡ 
መምህር ወልደ ሰማዕት ፡ አለቃ መል 
አክከገነት አፈወርቅ ፡ መልአከ ብርሃናት 
ወልደ ተክሌ ፡ መልአከ ብርሃን ጽጌ 
ናቸው ። 

3 የሊቃውንት መምህራን የጎንደሩ፤፡ 
አለቃ ዘዮሐንስ ፦ አለቃ ወልደ ማር 
ያም ፡ መልአከ ብርሃናት ወልደ ተክሌ፤ 
አለቃ ኃይሌና ሳይንቴው መምህር 
ወልደ ኢየሱስ ናቸው ። 

4 የመጽሐፈ መነኩሳት መምህራን 
ፊላታዎስ ፡ የጀር ገዳሙ ገብረማርያም 
ገብረ ኢየሱስ ፡ የደብረ ከርቤው ወልደ 
አማኑኤል ናቸው ። 

5 የዜማ መምህራን የቤተልሔም- 
የድጓ ምስክር ሊቀ ካህናት መርሻ ፡ 
መልአከ ፀሐይ አፈወርቅ ፡ የጎንደር 
አቋቋም ቀኝ ጌታ ላቀው ናቸው ። 

6 የቅኔ መምህራን በተለይም ጉባዔ 
ዘርግተው ያስተምሩ የነበሩት ፦ አቡነ 
አብርሃም ፡ ወልደሰማዕት ኪሮስና 
ኢያሱ ይባላሉ ። ፥ 

7| መጸሕፍተ መነኩሳትና ሊቃው 
ንት የመምህር አካለ ወልድ የራሳቸው 
የዘወትር ጉባዔ ስለሆነ ታላላቆቹ ሊቃ 
ውንት ማለት መምህር ወልደ ሚካኤል፤ 


ሚያዝያ ፣፡ ግንቦት ፡ ሰኔ [983 


የክቲተ 


አበነ ሆሁስሕከት፤አቡነ አብርሃም ፤አበነ 
ጴተር'ስ፤ አለታ» ጦልዖ ማርያም ፤ ለ.ተ 
ነ|ህናት ! አለሖ ገብረ መጀሆጎኅን 
(የሐረሩ መልአከ ብርሃን ጽጌና ሌሎችም 
ጢት የመምህርን ጉባዔ ከሰመሥ- በኋላ 
የየራሳቸውን ፉ.ባዔሏ. ለመምራት ወደየሥ 
9ፍራቸጡ ቦይሥለሰ ነበር # በሊ”ታውን 
ኮም መካከል በንባብና በትርጓሜ አዛ 
ፍሎ የተነሣ ክርክር ሲነሣ በታመነ 
ምስነክርነጋፓቭቸው እያስረዱ ጥርጥርን ያር 
ቱኮላትፐውጡ ነበር ።ዞ 


መርሻ 


ለኢትዮጵያ ሊ”ውንት ሙለ የአ 
ዳሪ ትምህርት ቤት የነበረችው ቦሩ ሜዳ 
በነገሥታቱና በጳጳሳቱ እንዲሁም በለ. 
ጋጉጠወንዞ ብዙ ጉባዔ ስለተካሄደባት 
ጉባዔ ኒቅያ ፥ ደግሞ ጸዋትወ ዜማ 
በዝቶባት ስለነበረ የኢትዮጵያ ከፍተኛ 
ትምህርት ቤት (ዩኒቨርሲቲ) መባል 
ይገባት ነበረ። እነሆና ማስረጃ ጳጳሳትና 
ታላላቅ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ይህንን 
ቅርስ ለማስተላለፍ የቻሉት ከመምህር 
አካለ ወልድ ጉባዔ ከተሰጠው ፍሬ 
የተሳተፉ ነበሩ ። 

አፄ ዮሐንስ ከሞቱ በኋላ መምህር 
አካለ ወልድ ከአፄ ምኒልክ በተደረገላ 
ቸው ጥሪ ወደ አዲስ አበባ መጥተዋል ። 
በተለይም አንኮበር ሚካኤል የጓዝ ማረ 
ፊያ እየተሰጣቸው ተቀምጠዋል ። በዚ 
ህም ጊዜ የቦህሩ ሜዳ ጉባዔያቸው አይ 
ታጠፍም ነበር ። የሆነ ሆኖ የመምህር 
ዋና ምኞት ወደ ኢየሩሳሌም መጓዝና 
ቅዱሳት መካናትን መጐብኘት ነበርና 
ከአፄ ምኒልክ ተሰናብተው በምፅዋ 
በኩል ለመሻገር ወደ ትግራይ ተጓዙ ። 
በወቅቱ የትግራይ ገዥ የነበሩት ራስ 
መጐንን ወልደሚካኤል ተቀብለዋቸው 
መርከብ በሚመጣ ጊዜ እንነግርዎታለን 
ብለው በክብር አቆዩአቸው ። ከቶው 
ንም ለጓዝ ማረፊያ እንዲሆናቸው አባ 
ገሪማ የተባለውን ገዳም ሰጢቸው ። 
ፅውነተኛው ምክንያት ግን ራስ መኩ 
ንን የመጸሕፍትን ምሥጢር ይጠይቋ 
ቸው ነበርና ስለፍቅራቸው ብዛት እንዲ 
ቆዩላቸው ብለው ነው። ራስ መኩንንም 
የፈለጉትን ጥበብ ካገኙ በኋላ የመምህ 
ርም ፍላጐት እንዳይጐዳ በማሰብ የባል 
ደራስ ክፍላቸውን አጠናክረው በፈረስ ፡ 
በበቅሎና በግመል እንዲጓዙ አደረጉ ። 





ከሥ”ቀሌ መረብን ተዛግረው በአሥ 
ሥራ በኩል አልፈው እስከ ምፅዋ ድረስ 
በመሸኘት ብዙ ሊቃውንት ተክተሏ 
ዞው ።# ሥምህሀር አካለ ወልድ አ. የሩሳ 
ሌም ገቡ መካናትን እየዞሩ እጅ 
ነሥተው አርባ (ሁዳይ)ን መካነ ቀራ 
ንዮ ከረሙ። ከኢየሩሳሌም ወዳገራቸው 
በተመለሱ ጊዜም ጉባዔው ከቀድሞው 
ይልቅ ሰፍቶ ስላገኙት “መኑ የኀሥሥ 
ግእዘ ጥበበከ” የሟለውን መወድስ ተቀ 
ኝተው ቦሩ ገቡ። በዚሀም ጊዜ የደሴ 
ከተማና የአካባቢዋ ሕዝብ እስላም ክር 
ስቲያን ሳይባል ባንድነት ተሰብስቦ 
“በክፉ ቀን ከጐተራ እኸል እያወጡ 
እስላም ፦ ክርስቲያን ሳይሉ ለሁሉም 
ከፋፈሉ ሰው እንኳን በደህና ተመ 
ለሱ” ብለው በደስታ ተቀበሏቸው ። 
ብዙ የእስልምና መሪዎች “ይህ ሰው 


› ፍሬ ማሚ96 





#8 | 


ቦሩ ሜዳ የሚገኘው የአለቃ አካለ ወልድ መካነ 
መቃብር 


የአላህ ሰው ነው . ማተብ ይኑረው 
አይኑረው አናውቅም ብቻ እሱን 
የሚጠላ ሐራም ነው ። ቢሞትም ክርስ 
ቲያንና እስላም ባንድነት ዛውያ (ጸሎት) 
ሊያደረጉለት ይገባል።” ብለው የእን 
ኳን ደህና መጡ ምስጋና መቅረቡን 
የሐይቅ ዓቃቤ ሰዓት መምህር ዓምደ 
ሥላሴ ስለጉዚቸው በጻፉት ማስታወሻ 
ተረጋግጧል ። 

(ወደ ገጽ 34 ዞሯል) 


25- 


